








NEU 


. HIRAETH MAM AR. OL EI MAB 


Aeth i'r America. 


bb bL 


.MEaars fachgen bach ac anwyl, 


Âr fy mron mewn trafferth mawr 
Deio, ti yw'r bachgen hwnw, 
. Nad wn ple yr wyt yn awr; 
Maith yw'r amser er yt'h welais, 

'Machgen anwyl, wyt ti'n iach? 
Os na elli ddyfod drosodd, 

Anfon lythyr, Deio bach. 


. Pan y gwenit yn fy ngwyneb 


Pan chwareuit gylch fy nhraed, 
Codai hiraeth yn fy nghalon, 
Am dy anwyl anwyl dad; 


Do, mi'th godais dan ty nwyfron 
2 y 


Y mae hiraeth mawr a chlwy', 
Ond mae'th oeraidd ddiofalwch, 
Heddyw'n peri hiraeth mwy. 


Gauaf oer im' fu'r diweddaf, 
Anwyd lawer ddygais ì, 




























2 


Peidiais cwyno rhag cwtogi 


Gronyn ar dy lawnder di; 


Nid oes rhaid i wraig y dafarn, 


Nac i'th flys dy hun gael cam, 
Os yw'n anhawdd spario dimai, 
Gad yn annghof gŵyn dy ?am. 


Caled yw fy nhamaid bara, 
Ie caled iawn a phrin, - 


Tra mae 'mhlentyn, mi obeithiaf, 


Gyd a'i fara o wenith gwyn; 
Os wyt ti, fy mhlentyn anwyl, 


Wrth dy fwrdd, heb nych na nam,, 


Os nad yw'n ormod gofyn, 
Cofia damaid gwael dy fam. 


Os nad yw'n ormod hyfdra 
Ar afradlon lencyn hael, 
I adgofio pwy a'i magodd, 
A bod ganddo fam i'w chael, 
F'allai y goddefi imi, 
Deio bach, heb dybied cam, 
I ryw fenyw a adwaenost, 
Dd'weyd fod genyt tithau fam. 


Os na elli ddyfod drosodd, 
Os na elli'm helpu ddim, 

Beiddiaf ofyn un peth 1tì, 
Fallai rhoddi hwnw im', 


Carreg fedd nid wyf yn disgwyl, 


Gormod im' gan hiraeth iach, 
Dyro ddeigryn wrth fy nghofio, 
Dim ond deigryn Deio bach. 








k gd 






. PA BETH SY'N HARDD? 





Beth sy'n hardd? y tyner lili, 
'N plygu'i ben dan bwysau'r gwlith; 
Pelydr Ìiaul disgleirdeg gwisgi, 
'N dawnsio ar fron y rhosyn brith: 
Hyn sydd hardd;—ond gwelaf wrthrych 
Tecach, harddach na hwynt-hwy, 
Deigryn merch uwch ben amddifad— 
Arwydd teimlad dros ei glwy'. 


Beth sy'n hardd? y cwmwl golau, 
'N nofio yn yr awyr fry, 
Pan fo dysglaer wawr y borau 
Yn goreuro'i odre eu, 
Hyn sydd hardd?—ond A! canfyddaf 
Rywbeth harddach, er mor Wiw, 
Tremiad geneth yn arddangos 
Calon serchog dan ei briw. 


Beth sy'n hardd? yr aur a'r perlau, 

Sidan, porphor, lliain main, 
Addurniadau têg duwiesau, 

Gwisgoedd gwychion—golwg gain: 
Hyn sydd hardd;—ond canmil harddach 
|” Agwedd isel, gwylaidd lef, 
Boneddiges mewn. taer weddi 

'N codi'i golwg tua'r nef. 


Hed glân angel trwy'r cymylau, 
Sathr eu godre, daw i lawr, 
Diystyra'r aur a'r perlau 
Pasia'r blodau glwys eu gwawr; 
Cwyd y deigryn—hoffa'r tremiad— 
Clyw'r ochenaid—yna chwardd: 
Lleda 'i edyn, rhwygai'r awel, 
A gan sibrwd— “ Hyn sydd hardd.” 








Ak 
o Ak 
Is yr ywen ddu, ganghenog A 
Twmpath gwyrddlas gwyd ei ben, W 
Fel i dderbyn o goronog i 
Addurniadau gwlith y Nen. Ŵ 
Llawer troed yn anystyriol, . "NF, 
Yn ei fathru'n fynych gawd, Cl 
Gan ysigo'r glaswellt siriol, 
Dyma fedd y dyn tylawd. o y 


Swyddwyr oyíld& gweithdy'r undeb, 
A'i hebryngodd ef i'w fedd, 
Wrth droi'r briddell ar ei wyneb, | 
Nid oedd deigrynar un wedd. a El 
'Nol hir frwydro a thrafferthion, UU 
Daeth i ben hingol rawd, 
Noddfa dawel rhag anghenion, | 
Ydyw'r bedd i'r dyn tylawd. “UN 
Mae'r gareg arw e'r ddwy lythyren, 1 
. Dorodd rhyw anghelfydd law, 
Gyd chwareuai ag e'n fachgen, 
Wedi hollti'n ddwy gerllaw: 
Â phan ddelo sul y blodau, 
Nid oes yma gâr na brawd, 
Yn rhoi gwyrdd-ddail a phwysiau, 
Âr lwm fedd y dyn tylawd. 
Ar sedd fynor nid yw'r awen, 
Yn galaru uwch eiâ|wch, 
A chyn hir trwy'r las dywarchen, 





Aradr amser dyna 'i swch; AU 
Un â'r llawr fydd ei orphwysfa, i 
Anghof drosti dyn ei rhawd, “NN 
Und er hyny angel wylia, wr 


Ddaear bedd y dyn tylawd. 'h 
GW 





